TUBERGULOSIS 

Alamiti  Ang 
Katotohanan! 


TUBERGULOSIS 
GET  THE  FACTS! 


TAGALOG 


AAPCH0 

Assodation  ofAsian  Padfic 
Community  Health  Organizations 


Ano  ang  Tubereulosis? 


Ang  tubereulosis  (TB)  ay  isang  sakit  sa 
baga  na  dulot  ng  mga  germs  na  nakukuha  sa 
hangin.  Ang  TB  ay  maaari  ding  maka-apekto 
sa  ibang  bahagi  ng  katawan  gaya  ng  utak, 
bato  o spine.  Ang  TB  germs  ay  napupunta  sa 
hangin  kapag  ang  isang  taong  may  TB  sa 
baga  ay  umuubo,  bumabahing,  tumatawa  o 
kumakanta. 


Ang  mga  karaniwang  sintomas  ng  TB  ay 
ang  panghihina  ng  katawan,  pangangayayat, 
lagnat  o matinding  pagpapawis  sa  gabi. 
Kabilang  din  dito  ang  pag-ubo  na  may 
kasamang  dugo.  Ang  ibang  sintomas  ay 
depende  sa  bahagi  ng  katawan. 


Pero,  Hindi  ba  wala  nang 
nagkaka-TB? 

Mali!  May  mga  halos  8 milyong  bagong 
kaso  taun-taon  sa  buong  mundo.  Sa  U.S., 
may  mga  22,000  kasong  naiuulat  sa  isang 
taon.  Tinatayang  10  hanggang  15  milyong 
tao  sa  U.S.  ang  mayroong  TB  germs  sa 
kanilang  katawan  na  maaaring  mamuo 
bilang  sakit  na  TB  sa  hinaharap  na  panahon. 


Sino  ang  maaaring  magka-TB? 


Kahit  sino  ay  maaaring  magka-TB  pero 
ang  mga  sumusunod  ay  nasa  higit  na 
panganib  na  magkaroon  ng  sakit  na  ito: 

• mga  kasamahan  ng  isang  taong  may  TB» 
sa  bahay  o sa  trabaho 

• mga  mahihirap 

• mga  taong  walang  matutuluyan 

• mga  nakatira  sa  nursing  homes 

• mga  taong  ipinanganak  o galing  sa  ibang 
bansang  kung  saan  maraming  taong  may 
TB 

• mga  bilanggo 

• mga  sugapa  sa  alak  at  iniiniksiyong 
drugs 

• mga  taong  may  karamdamang  gaya  ng 
diabetes,  ilang  uri  ng  eaneer,  mga  taong 
kulang  sa  timbang 

• mga  taong  may  HIV. 

Paano  ko  malalaman  kung 
may  TB  ako? 


Una  mong  dapat  gawin  ay  magpa-TB 
skin  test.  Kung  ito  ay  lumabas  na  positive, 
maaaring  kinakailangan  mo  pa  ng  il^ng;  test 
upang  matiyak  kung  ikaw  ay  inay  sa 
TB  o impektado  lamang. 


Ano  ang  kaibahan  ng  sakit  na 
TB  at  impektado  ng  TB? 


Kapag  sinabing  ikaw  ay  may  sakit  na 
TB,  ito’y  nangangahulugang  ang  mga 
germs  ay  aktibo  sa  loob  ng  iyong  katawan. 
Ikaw  ay  may  isa  o dalawang  sintomas  na 
nararamdaman.  Maaari  mong  mahawaan 
ang  ibang  tao.  Maaari  rin  itong  humantong 
sa  kamatayan.  May  mga  gamot  na 
maaaring  makapagpapagaling  sa  sakit  na 
TB. 

Kung  ikaw  ay  impektado  lamang  ng  TB, 
ito’y  nangangahulugan  na  ang  mga  germs 
ay  nasa  loob  ng  iyong  katawan  nguni't  ang 
mga  ito  ay  hindi  aktibo  kaya  wala  kang 
sakit.  Wala  ka  pang  sintomas  na 
nararamdaman  sa  ngayon  bagama’t  hindi 
nanganahulugan  na  hindi  ka  maaaring 
magkasakit  ng  TB  lalo  na  kung  ikaw  ay  isa 
sa  mga  taong  nabanggit  sa  bahaging  "Sino 
ang  maaaring  magka-TB?"  ng  sulating  ito. 
May  mga  gamot  na  maaari  mong  inumin 
para  maiwasan  ang  pagkakasakit  ng  TB. 


Saan  maaaring  magpa-TB 
skin  test? 

Sa  iyong  doktor  o kaya’y  sa  Health 
Departmet  sa  iyong  lugar. 


Paano  ginagawa  ang  TB  skin 
test? 


Ito’y  ginagawa  sa  pamamagitan  ng 
iniksiyon  ng  tubereulin  sa  iyong  braso. 
Makaraan  ng  48  hanggang  72  oras,  ikaw  ay 
kailanggang  magbalik  sa  iyong  doktor  o 
klinika  upang  masuri  ang  bahaging 
tinumkan.  Kung  may  pamamaga,  ito  ay 
susukatin  at  ito  ang  pagbabatayan  kung 
ikaw  ay  impektado  o hindi. 


Paano  kung  ang  resulta  ng 
test  ay  negative? 

Kung  ang  resulta  ng  test  ay  negative, 
kadalasan  nito  ay  nangangahulugan  na 
ikaw  ay  hindi  impektado.  Kaya  lamang, 
kung  minsan,  maaaring  ito  ay  false 
nagative  lalo  na  sa  isang  taong  bago 
lamang  naimpekto.  Ang  skin  test  ng  isang 
taong  nahawaan  ng  isang  maysakit  ng  TB 
ay  magiging  positive  lamang  makaraan  ang 
2 hanggang  10  hnggo  mula  sa  kanyang 
pagkaha  wa.  Ang  resulta  ng  test  ay  maaari 
ding  maging  false  negative  kung  may 
kapansanan  ang  immune  system  ng 
naturang  tao. 


Paano  kung  ang  resulta  ay 
positive? 

Ang  resultang  positive  ay  nangangahukigan 
na  ikaw  ay  impektado  ng  TB  germ.  Nguni’t 
hindi^nito  linitiyak  na  ikaw  ay  m,ay  sakit  na 
TB.  Ang  ilang  pang  tests  kagaya  ng  x-ray  at 
pagsusuri  ng  iyong  dura  ay  makakapagpa- 
tu.nay  kung  may  sakit  kang  TB  o wala. 


Ano  ang  dapat  kong  gawin 
kung  ako  ay  impektado  o 
kaya'y  may  sakit  na  TB? 


Kailangan  mong  makuha  ang  mga 
karagdagang  tests.  Sundin  ang  payo  nang 
iyong  doktor  at  inumin  mo  ang  mga 
ineresetang  mga  gam,ot.  Sa  ngayon^ 
madaling  maiwasan  at  malunasan  ang  sakit 
na  TB  sa  tulong  ng  tamang  paggagamot. 


Para  sa  karagdagang  impormasyon,  tumawag  sa 
Health  Department  sa  inyong  lugar 


This  publieation  was  made  possible  by  grant  number  U23/ 
CCU909880  from  the  Genter  For  Disease  Control  and  Prevention. 
Its  eontents  are  solely  the  responsibility  of  AAPGHO  and  do  not 
neeessarily  represent  the  official  view  of  CDC.  The  eontents  have 
been  translated  by  Asian  Health  Services  from  a CDC  pamphlet 
and  reprodueed  by  AAPCHO.  This  broehure  is  available  in 
English,  ehinese,  Yietnamese,  Korean,  and  Tagalog  languages. 
To  receive  a sample,  please  eontaet  AAPCHO  at  (510)  272-9536, 
or  e-mail:  info@aapcho.org.  (9/96) 


Desigited  bij  Desigii  One 


